KITABU 


CHA NABII DANIELI. 


SO 
LI 
DEO 
aL 
OR 
TA 


ZANZIBAR, 
1332, 





Google 


DANIELI. 


NA WAKA wa tatu wa kumiliki kwake Ye- 


to 


hoyakim, mfalme wa Yuda, alikuja 
Nebukadnezar, mfalme wa Babel, kwa 
Yerusalemi, akanzunguka. 

Yahuwa akatoa Yehoyskim, mfalme wa 
Yuda, mkononi mwake, na katika:vyombo 
vya nyumba ya Muungu, alivyovichukua 
imchi ya Shinar nyumbani kwa muungu 
wake, akavileta vyombo kwenyi hazina za 
muungu wake. 

Mfalme akamwambia Aspenaz mkuu wa 
matoashi wake, awalete katika waana wa 
Israeli, na uzao wa kifahne, na walio wa 
kwanza, vijana, wasio na mawaa, na wazu- 
ri, wenyi moyo wa hekima, na werevu kwa 
akili, na wenyi kujua elimu, watakaoweza 
kusimama jumbani mwa mfalme, wapate 
kuwafundisha maandiko na lugha ya Wa- 
kasidi. Mfalme akawaagizia posho ya killa 


siku ya chakala cha mfalme, ua ya mvinyo 


Google 


DANIELI, I. 


wa kinywa chake, akawalisha miaka mitatu, 
hatima yake wasimame mbele ya mfalme. 

6 Bassi katika hawa walikuwako wa waana wa 
Yuda, Danieli, na Ananiya, na Misael, na 

7 Azariya. Nao akawatia majina mkuu wa 
matoashi, akampa Danieli Belteshazar, na A- 
naniya Shadrach, na Misael Meshach, na A- 

8 zariya Abed-nego. Bassi Danieli akakusu- 
di moyoni mwake, asijitie uchafu na sehemu 
ya chakula cha mfalme, wala na mvinyo ali- 
ounywa: kwa sababu hii akamtaka mkuu wa 
9 matoashi asijitie uchafu. Muungu akawa 

amemletea Danieli upendeleo na shauko 

10 kwa mkuu wa matoashi. Na mkuu wa 
matoashi akamwambia Danieli, Namwogo- 

pa bwana wangu, mfalme, aliyewaagizia 
chakula chenu, na kinywa chenu. Mbona 
azione nyuso zenu za huzuni kuliko waana 
wa zamu yenu? Ndipo mtaniingiza hatarini 
11 kitwa changu kwa mfalme. Danieli aka- 
mwambia wakili, aliyemweka mkuu wa ma- 
toashi juu yao Danieli, na Ananiya, na Mi- 

12 sael, na Azariya, Bassi uwajaribu, nakusihi, 
watumwa wako siku kumi, wakatupe cha 


5) : 


Google 


16 


17 


18 


19 


20 


DANIEL, I. 


mtama tukile, na maji tuyanywe. Tuka-. 
tazamiwe nyuso zetu mbele yako, na nyuso 
za waana walao posho ya chakula cha mfal- 
me, nawe, utakavyoona, uwatendee watu- 
mwa wako. Akawasikia kwa jambo hili, 
akawajaribu siku kumi. Mwisho wa siku 
kumi wakaonekana nyuso zao wazuri na 
wamenenepa kuliko waana wote waliokula 
posho ya chakula cha mfalme. Wakili aka- 
watwalia posho yao ya chakula, na mvinyo 
wa kunywa kwao, akawapa mtama. Bassi 
wale watoto wanne Muungu akawapa elimu 
na akili katika maandiko yote na hekima, 
akamjulisha Danieli njozi zote, na ndoto. 
Hatta siku zikusha, alizozinena mfalme za 
kuwaingiza, akawaleta mkuu wa matoashi 
mbele yake Nevukadnezar. Mfalme aka- 
zumgumza nao, wala miongoni mwao wote 
hawakuonekana walio sawa na Danieli, na 
Ananiya, na Misael, na Azariya. Bassi wa- 
kasimama mbele ya mfalme. Na kwa ma- 
mbo yote ya hekima na kutambua, aliyo- 
wauliza mfalme, akawaona wamepita marra 
kumi wachawi na wanajimu wote wa ufalme 
3 


Google 


DANIELI, JI. 


wake pia. Danieli akadumu hatta kwa 


' mwaka wa kwanza wa mfalme Kuro. 


JI. 


to 


Ct 


6 


aT 


Go 


Mwaka wa pili wa kumiliki kwake Ne- 
bukadnezar, Nebukadnezar akaota ndoto, 


roho yake ikafathaika nazo, usingizi wake . 


ukamwondokea. Bassi mfalme akaamuru 
wawaite wachawi, na wanajimu, na waganga, 
na Wakasidi, wamwonyeshe mfalme ndoto 
zake. Wakaja wakasimama mbele ya 
mfalme. Mfalme akawaambia, Nimeota 
ndoto, roho yangu ikafathaika niijue ndoto. 
Bassi Wakasidi wakamwambia mfalme kwa 
Kishami, Ee mfalme, uishi milele, uwaambie 
watumwa wako ndoto, nasi tutaonyesha 
tafsiri. Mfalme akajibu akawaambia Wa- 
kasidi, Neno limetoka kwangu, msiponiju- 
lisha ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipa- 
nde vipande, na nyumba zenu zitafanyika 
jaa. Lakini kama mtanionyesha ndoto, na 
tafsiri yake, mtapewa nami zawadi na 
ijara na heshima kuu: bassi nionyeshe ndo- 
to na tafsiri yake. Wakajibu tena waka- 
sema, Mfalme atwambie watumwa wake 
ndoto, nasi tutaonyesha tafsiri yake. 
4 


DANIELI, IL. 


8 Mfalme akajibu akasema, nimejua kwa 
kweli kama mnakomboa wakati, kwa 
sababu mmeona jambo limetoka kwangu. 

9 Lakini msiponijulisha ndoto, amri moja 
kwenu, kwani mmejiwekea maneno ya 
uwongo na maovu ya kusemea mbele ya- 
ngu, hatta wakati ubadilike. Bassi mnia- 
mbie ndoto, nami nitajua, kama mnaweza 

10 kunionyesha tafsiri yake. Wakasidi wa- 
kajibu mbele ya mfalme, wakasema, Hapa- 
na mtu duniani awezaye kuonyesha neno 
la mfalme: bassi wala mfalme, wala mku- 

- bwa, wala liwali, hajauliza kama haya wala 
kwa mchawi, wala kwa mnajimu, wala kwa 

11 Mkasidi. Jambo hilo zito mfalme atakalo, 
wala hapana mwingine awezaye kulionye- 
sha mbele ya mfalme, illa miungu, wasio- 

12 kaa katika mwili. Bassi mfalme akaona 
hasira na ghathabu nyingi, akaamuru wa- 
haribu wenyi hekima wote wa Babel. 

13 Amri ikatoka wenyi hekima wauawe, wa- 
kamtafuta Danieli na wenzake wauawe. 

“14 Ndipo Danieli akamjibu kwa busara na 

hekima Ariok, mkuu wa asikari za mfalme, 

5 


Co gle 


os 
wi | 


18 


19 


bo 
pena 


DANIELI, II. 


aliyetoka awaue wenyi hekima wa Babel, 


5 akajibu akamwambia Ariok, akida wa 


mfalme, Mbona amri imetoka na haraka 
kwa mfalme? Ariok akamjulisha Danieli 
jambo. Bassi Danieli akaingia akamtaka 
mfalme amwachilie nafasi, naye atamjuli- 


’ sha mfalme tafsiri. Danieli akaenda nyu- 


mbani kwake akawajulisha jambo Ananiya, 
na Misael, na Azariya, wenzake: wamtakie 
huruma Muungu wa mbinguni kwa siri hii; 
wasiwaharibu Danieli na wenzake pamoja 
na wangine wenyi hekima wa Babel. 

Ndipo akafunuliwa siri Danieli katika 
matokeo ya usiku. Danicli akambariki 
Muungu wa mbinguni. Danieli akajibu ' 
akasema, Libarikiwe jina la Muungu milele 
na milele: kwani hekima na nguvu ni zake. 


| Ndiye abadiliye wakati na muhulla, huondoa 


' wafalme, huwainua, huwapa hekima wenyi 


Go 


hekima, na akili wenyi kutambua. Hufu- 

nua mambo ya chini na ya siri, yaliyomo 

gizani huyajua, na nuru inakaa naye. 

Wewe, Ee Muungu wa baba zangu, naku- 

shukuru, nakusifu, kwani umenipa hekima 
6 


gle 


27 


28 


29 


DANIELI, JI. 


na nguvu, umenijulisha tuliyokutakia, kwa- 
ni umetujulisha jambo la mfalme. Bassi 
Danieli akaenda kwa Ariok, mfalme aliye- 
mwagiza awaharibu wenyi hekima wa Ba- 
bel, akaenda akamwambia hivi, Usiwa- 
haribu wenyi hekima wa Babel, nichukue 
mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha 
mfalme tafsiri yake. Ndipo Ariok aka- 
mchukua Danieli mbele ya mfalme kwa 
haraka akamwambia hivi, nimeona mtu 
wa waana wa mateka wa Yuda, atakaye- 
mjulisha mfalme tafsiri yake. Mfalme 
akajibu, akamwambia Danieli, jina lake 
Belteshazar, Waweza kunijulisha ndoto ni- 
liyoona na tafsiri yake? Danieli akajibu 
mbele yake mfalme, akasema, siri aliyoiu- 
liza mfalme, hawawezi wenyi hekima, wa- 
najimu, wachawi, wabashiri, kumwonye- 
sha mfalme; illakini yuko mbinguni Muu- 
ngu afunuaye siri, naye amemjulisha mfal- 
me Nebukadnezar yatakayokuwa siku za 
mwisho. Ndoto yako, na matokeo ya kitwa 
chako kitandani mwako, ndizo hizi; Wewe, 
Ee Mfalme, mawazo yako yalikujia kita- 
7 


Google 


DANIELI, II. 


ndani mwako, vitakavyokuwa halafu, naye 
afunuliaye sim akujulisha yatakayokuwa. 
30 Nami, si kwa hekima kwa kuwa nayo kuli- 
ko wahayi wangine nimefunuliwa siri hu, 
illa wapate kumjulisha mfalme tafsiri yake, 
31 ukayajue mawazo ya moyo wako. Wewe, 
mfalme, walikiona, na tazama mfano mmo- 
ja mkubwa. Mfano huu mkubwa, kun'gaa 
kwake bora, ukasimama mbele yako, na 
32 sura yake yenyi kuogofya. Mfano huu, 
kitwa chake cha thahabu safi, kifua chake 
na mikouo yake ya fetha, tumbo lake na 
33 mapaja yake ya shaba. Miguu yake ya 
chuma kwa juu, na kwa chini nussu ya 
34 chuma na nussu ya udongo. Ukaona, hatta 
lilipokatika jiwe, lisimo mikononi, likaupi- 
ga mfano miguu yake yachuma na udongo, 
35 likaivunjavunja. Ndipo chuma, udongo, 
shaba, fetha, thahabu, zikavunjikavanjika, 
zikawa kama makapi ya sakafu za mavuno, 
upepo ukazichukua, pasionekane mahali 
pao; nalo jiwe lililoupiga mfano, likawa 
36 mlima mkubwa, ukaijaza inchi yote. Hii 
ndiyo ndoto, naswi tutainena tafsiri yake 


8 


Google 


g = 
yd 


38 


39 


40 


41 


43 


DANIELI, IT. 


mbele ya mfalme. Wewe, Ee mfalme, 
mfalme wa wafalme: kwani Muungu wa 
mbinguni amekupa ufalme na uwezo na 
nguvu na utukufu. Na wakaapo pote waa- 
na Adamu, nyama za koondeni, na ndege za 
mbingu, amezitoa mkononi mwako, ame- 
kufanya bwana juu yao yote. Wewe kitwa 
hiki cha thahabu. Na nyuma yako utao- 
ndoka ufalme mwingine usiolingana nawe. 
Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba 
utakaotawala juu ya inchi yote. Na 
ufalme wa 'nne utakuwa wa nguvu kama 
chuma, na ginsi chuma kivunjavyo, kipo- 
ndavyo vyote, kama chuma kivunjavyo, 
ndivyo utakavyoponda na kuvunja hizi zo- 
te. Na kama ulivyoiona miguu na vidole, 
nussu udongo wa mfinyangi, na nussu 
chuma, ufalme utagawanyika, lakini zita- 
kuwamo za nguvu za chuma, kama ulivyo- 
ona chuma kimechanganyika na udongo wa 
tope. Na vidole vya miguu nussu chuma, 
nussu udongo: ufalme nussu mwenyi nguvu, 
nussu uvunjikao. Na kama ulivyoona chu- 
ma kimechanganyika na udongo, watajicha- 
9 


Google 


DANIELI, II. 


nganya na wazao wa watu, wasishikane 
huyu na huyu, hatta kama chuma hakicha- 
44 nganyikani- na udongo. Na siku zao wa- 
falme hawa Muungu wa mbinguni atasi- 
mamisha ufalme usioharibika milele, na 
ufalme wake hawataachiliwa wangine, uta- 
zipigapiga na kuziharibu falme hizi zote, 
45 nao utakaa milele. Na ulivyoona jiwe li- 
~ mekatika mlimani lisimo mikononi, likazi- 
vunjavunja chuma, na shaba, na udongo, 
na fetha, na thahabu, Muungu aliye mkuu 
amemjulisha mfalme yatakayokuwa baa- 
daye: nayo kweli ndoto, na tafsiri yake 
amini. | 
46 Ndipo mfalme Nebukadnezar akaanguka 
usoni mwake, akamsujudia Danieli, akaa- 
47 muru wamtolee sadaka na uvumba. Mfalme 
akajibu akamwambia Danieli, Hakika Mu.” 
ungu wenu Muungu wa miungu na bwana 
wa wafalme, afumbuaye siri, ukiwa umewe- 
48 za kuifunuasiri hii. Bassi mfalme akamtu- 
kuza Danieli, akampa zawadi kua nyingi, 
akamfanya mkubwa juu ya inchi yote ya 
Babel. Na wa kwanza wa maliwali juu 
10 


Google 


DANIELI, III. 


49 yao wote wenyi hekima wa Babel. Danieli 
akamtaka mfalme, akawaweka Shadrak, na 
Meshak, na Abednego, juu ya mambo yote 
ya inchi ya Babel, lakini Danieli mlangoni 
mwa mfalme. 

III. Nebukadnezar mfalme akafanya mfano 
wa thahabu, urefu wake mikono settini, u- 
pana wake mikono sita, akauweka kwa in- 
chi sawa ya Dura katika inchi ya Babel. 

2 Nebukadnezar mfalme akapeleka awakusa- 
nye maliwali, na majemadari, na maakida, 
na makathi, na watunza hazina, na madiwa- 
ni, na waamuzi, na wakuu wote wa inchi, 
waje kwa kuwekea wakf mfano Nebuka- 

3 dnezar mfalme aliouweka. Bassi maliwa- 
li, na majemadari, na maakida, na makathi, 
na watunza hazina, na madiwani, na waa- ` 
muzi, na wakuu wote wa imchi wakakusa- 
nyika kwa kuwekea wakf mfano Nebuka- 
dnezar mfalme aliouweka, wakasimama, 

. mbele ya mfano Nebukadnezar aliouweka. 

4 Bassi mjumbe akalia na nguvu, Ninyi wa- 
waamuru, enyi watu, na mataifa, na ndimi, 

5 wakati mtakaposikia sauti ya baragumu, na 


11 


Google 


~J 


DANIELI, ITI. 


filimbi, na kinubi, na zeze, na kinanda, na 
zomari, Da namna zote za ngoma, mwangu- 
ke mwnsujudie mfano wa thahabu, Nebu- 
kadnezar mfalme aliouweka. Na yee yote 
asiyeanguka asiyesujudu, saa ileile atatu- 
pwa kati ya tanuu la moto uwakao. Bassi 
wakati ule watu wote waliposikia sauti ya 
baragumu, na filimbi, na kinubi, na zeze, na 


. kinanda, na namna zote za ngoma, watu 


10 


JI 


12 


wote, na mataifa, na ndimi, wakaanguka, 
wakausujudia mfano wa thahabu Nebukad- 
nezar mfalme aliouweka. Rassi ndipo wa- 
kakaribia watu Wakasidi, wakawashtaki 
Wayahudi. Wakanena, wakamwambia m- 
falme Nebukadnezar, Ee mfalme, uishi mi- 
lele. Wewe, mfalme, umetoa amri, killa 
mtu atakayesikia sauti ya baragumu, na fi- 
limbi, na kinubi, na zeze, na kinanda, na 
zomari, na namna zote za ngoma, aanguke, 
ausujudie mfano wa thahabu; naye yote 
asiyeanguka, asiyesujudn, atupwe kati ya 
tanuu la moto uwakao. Kuna watu, Waya- 
hudi, uliowaweka juu ya mambo ya inchi 
ya Babel, Shadrak, na Meshak, na Abed- 


2 


Google 


13 


14 


16 


DANIELI, III. 


nego; watu hawa, Ke mfalme, hawakukua- 
ngalia wewe: hawatumikii miungu yako, 
wala hawausujudii mfano wa thahabu ulio- 
uweka. 

Bassi Nebukadnezar mwenyi hasira na 
ghathabu akaamuru wawalete Shadrak, na 
Meshak, na Abednego. Wakawaletu watu 
hawa mbele ya mfalme. Akanena Nebu- 
kadnezar, akawaambia, Kwa maksudi, enyi 
Shadrak, na Meshak, na Abednego, ham- 
tumiki miungu yangu, wala hamwusujudi 
mfano wa thahabu niliouweka? Bassi ka- 
ma mtakuwa tayari wakati mtakaposikia 
sauti ya baragumu, na filimbi, na kinubi, 
na zeze, na kiranda, na zomari, na namna 
zote za ngoma kuanguka na kusujudia mfa- 
no nilioufanya, lakini msiposujudu mtatu- 
pwa saa ileile kati ya tanuu la moto uwakao; 
na nani Muungu yule atakayewaokoa kati- 
ka mikononi mwangu? Wakajibu Shadrak, 
na Meshak, na Abednego, wakamwambia 
mfalme, Ee Nebukadnezar, katuna haja sisi 
kakujibu kwa jambo hilo. Ijapokuwa, 
Muungu wetu, tumtumikiayo, anaweza ku- 


13 


Google 


18 


19 


DANIELI, III. 


tuokoa katika tanuu la moto uwakao, naye 
atatuokoa katika mikononi mwako, Ee mfa- 
Ime. Ama sivyo, ijulike kwako, Ee mfalme, 
hatutaabudu miungu yako, wala hatutausu- 
judia mfano wa thahabu uliouweka. 

Ndipo Nebukadnezar akajaa ghathabu, 
na sura ya uso wake imebadilika juu yao 
Shadrak, na Meshak, na Abednego, akane- 


na, akaamuru, watie moto tanuu marra sa- 


20 ba kupita desturi yake ya kutiwa moto. 


Akaamuru mashujaa wa nguvu wa jeshi la- 
ke wawafunge Shadrak, na Meshak, na A- 
bednego, kutupwa katika tanuu la moto u- 
wakao. Bassi watu hawa wakafungwa na 
kanzu zao na joho na vitambi, na nguo zao, | 
wakatupwa kati ya tanuu la moto uwakao. 
Na tena sababu neno la mfalme likawa na 
nguvu, tanuu ikawaka sana, ndimi za moto 
zikawaua wale watu waliowachukua Sha- 
drak, na Meshak, na Abednego. Hawa 
watatu Shadrak, na Meshak, na Abednego, 
wakaangnka wamefungwa kati ya tanuu la 
moto uwakao. Ndipo Nebukaduezar aka- 
shangaa, akaondoka kwa haraka, akinena, 
l4 


Google 


N 
Qr 


27 


DANIELI, ITT. 


akiwaambia watu wake wa baraza, Si watu 
watatu tuliowatupa wamefungwa kati ya 
moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, 
Kweli, Ee mfalme. Akajibu, akasema, Ta- 
zama, nawaona wanne wamefunguliwa, wa- 
natembea kati ya moto, wala haimo matha- 
ra mwao; na sura yake wa ’nne imefanana 
na mwana wa Muungu. 

Ndipo Nebukadnezar akakaribia mlango- 
ni mwa tanuu la moto uwakao akanena, 
akasema, Shadrak, na Meshak, na Abedne- 
go, enyi watumwa wake Muungu aliye juu, 
tokeni, mkaje. Bassi Shadrak, na Meshak, 
na Abednego, wakatoka katika kati ya mo- 
to. Na maliwali, na majemadari, na maa- 
kida, na madiwani wa mfalme wakikusa- 
nyika pamoja, wakawaona watu hawa, juu 
ya miili yao moto haukuwa na nguvu, wala 
unyele wa kitwa chao haukuunguliwa, wala 
kanzu zao hazikubadilika, wala manuka ya 


28 moto hayakuzipata. Akanena Nebukad- 


nezar, akasema, Abarikiwe Muungu wa 

Shadrak, na Meshak, na Abednego, aliye. 

peleka malaika wake, akawaokoa watumwa 
15 


Google 


DANIELI, IV. 


wake waliomtumainia, waliobadili neno la 
mfalme, wakatoa miili yao, wasitumikie 
wala kusujudia muungu wo wote, illa Muu- 
29 ngu wao wenyewe. Bassi amri imefanyika 
kwangu, killa kabila, na taifa, na ulimi, 
wasemao kosa juu ya Muungu wa Shadrak, 
na Meshak, na Abednego, watakatwakatwa, 
na nyumba zao zitafanywa jaa: kwani ha- 
pana Muungu mwingine awezaye kuokoa 
30 kwa ginsi hiyo. Ndipo mfalme akawafa- 
nikisha Shadrak, na Meshak, na Abednego, 
katika inchi ya Babel. 
IV. Nebukadnezar mfalme kwa watu wote, na 
mataifa, na ndimi, wakaao katika dunia 
yote; amani kwenu izidi. Ishara na ma- 
taajabu Muungu aliye juu alizozifanya- 
nami, ilipendeza mbele yangu nizitangaze. 
Ishara zake ginsi zilivyo kuu! mataajabu 
yake ginsi ya nguvu! ufalme wake ufalme 
wa milele, na mamlaka yake kizazi kwa 
4 kizazi. Mimi Nebukadnezar, nilikistarehe — 
nyumbani kwangu, nikasitawi jumbani 
mwangu. Nikaona ndoto, iliyoniogofisha, 
mawazo ya kitandani mwangu, na njozi za 
16 


Le) 


C2 


Qt 


Google 


DANIELI, IV. 


G kitwa changu zikanifathaisha. Bassi nika- 
fanya amri kuwaleta wenyi hekima woto 
wa Babel mbele yangu, wanijulishe tafsiri 

7 yake ndoto. Wakaja wachawi, na wana- 
jimu, na Wakasidi, na wabashiri, nikaitoa 
ndoto mbele yao, wasinijulishe tafsiri yake. 

8 Hatima yake ukaingia Danieli mbele yangu, 
mwenyi jina la Belteshazar kwa jina la 
muungu wangu, kwake roho ya miungu 

9 watakatifu, nikatoa mbele yake ndoto. Fe 
Belteshazar, mkuu wa wachawi, kwa saba- 
bu najua, kwako roho ya miungu watakati- 
fu, wala hapana siri ikutaabishayo, uniambic 
njozi za ndoto niliyoiona na tafsiri yako. 

10 Hivi njozi za kitwa changu kitandani 
mwangu : nilikiona, na tazama, mti kati ya 
11 mchi, na urefu wake mkubwa. Mti aka- 
kua ukasitawi, urefu wake ukafika mbingu- 
ni, ukaonekana hatta mwisho wa dunia yote: 
12 Majani yake mazuri, na matunda yake mc- 
ngi, na ndani yake chakula kwa wote: 
nyama za koondeni zikawa na kivuli chini 
yake, ndege za mbingu zikakaa katika ma- 
13 tawi yake, miili yoteikalishwa nao. Nika- 
17 


» Google 


DANIELI, IV. 


ona katika njozi za kitwa changu kitandani 
mwangu, na tazama, mkesha naye mtakati- 
14 fu, akashuka mbinguni; akalia na nguvu, 
akasema hivi, Uukate mti, ukafeke matawi 
yake, ukatikisie mbali majani yake ukata- 
wanye matunda yake : ziondoke nyama kati- 
ka chini yake, na ndege katika matawi yake, 
15 Illakini uliache shina la mizizi yake katika 
inchi, hatta kwa kufunga na chuma na sha- 
ba, katika majani meroro ya koondeni, li- 
katiwe maji na umande wa mbinguni, na 
sehemu yake kwa nyama katika majani ya 
16 inchi: Moyo wake ubadilike katika moyo 
wa mwana Adamu, na moyo wa nyama a- 
17 pewe, nyakati saba zikampitie. Jambo hili 
kwa amri ya wakesha, na haja kwa neno 
la watakatifu : wapate wahayi kujua kama 
aliye juu ndiye atawalaye ufalme wa waana 
Adamu, humpa yee yote ampendaye, huweka 
18 juu yake walio wanyonge. Ndoto hii mimi 
mfalme Nebukadnezar nimeiona. Bassi sa- 
sa, Ee Belteshazar, ueneze tafsiri yake, 
kwani wenyi hekima wote wa ufalme wa- 
ngu hawawezi kunijulisha tafsiri, wewe 


18 


Google 


19 


DANIELI, IV. 


ndiwe uwezaye; kwani kwako roho ya 
miungu watakatifu. Bassi Danieli, jina 
lake Belteshazar, akashangaa dakika moja, 


mawazo yake yakamtaabisha. Mfalme aka- 


nena, akasema, Belteshazar, ndoto isiku- 
taabishe, wala tafsiri yake. Belteshazar, 
akajibu akasema, Bwana wangu, ndoto 
kwao wakuchukiao, na tafsiri yake kwa adui 
zako. Mti uliouona unakua, ukasitawi, 
urefu wake ukafika mbinguni, ukaoneka- 
na kwa dunia yote; majani yake mazuri, 
na matunda yake mengi, na ndani yake 
chakula kwa wote; chini yake nyama za 
mchi zikakaa, juu ya matawi yake ndego 
za mbingu zikawa na makao yao: Ndiwo 
wewe, Eo Mfalme, uliyekua ukasitawi : 
kwani ukuu wako umesitawi, wafika mbi- 
nguni, na mamlaka yako hatta mwisho wa 
dunia. Na ikiwa mfalme akaona mkesha 
naye mtakatifu akishuka mbinguni, na 
kusema, Uukate mti, ukauharibu, illa liachu 
shina la mizizi yake katika inchi, hatta kwa 
kufungwa na chuma na shaba, katika ma- 
jani meroro ya koondeni; likatiwe maji na 


19 


Google 


DANIELI, IV. 


umande wa mbinguni, na sehemu yake 
na nyama za mwitu, hatta nyakati saba 
24 zimpitie; Hu tafsiri, Ee mfalme, na hii 
amri yake aliye juu, iliyomjia bwana wa- 
ngu mfalme: Ya kwamba watakufukuza 


lo 
we 


katika watu, na makao yako yatakuwa na 
nyama za mwitu, na watakulisha majani 
kama ng’ombe, na watakutia maji na uma- 
nde wa mbinguni, na nyakati saba zitakupi- 
tia, hatta utakapojua, kama aliye juu ndiye 
atawalaye ufalme wa wanna Adamu, humpa 
yee yote ampendaye. Na ikiwa wameamuru 


to 
Ce 


kuacha shina la mizizi ya mti; ufalme wa- 
ko utakuwa imara kwako, baada yake uta- 
kapokwisha kujua kama mbingu ndizo zi-' 


19 
~J 


tawalazo. Kwaajili hii, Ee Mfalme, shauri 
langu likubalike kwako, ukajivunjie thambi 
kwa haki, na maovu yako kwa kuwarehe- 
mia masikini; iwe labda kuzidisha raha 
yako. 

28 Haya yote yakamjia mfalme Nebukadne- 
29 zar. Miezi thenashara ikiisha akatembea 
30 juu ya jumba la ufalme wa Babel. Mfalme 
akanena akasema, Si huu Babel mkuu ni- 


20 


Google 


33 


si 


gs 


DANIELI, IV. 


lioujenga mimi kuwa nyumba ya ufalme 
kwa uwezo wa nguvu zangn, na kuwa utu- 
kufu wa enzi yangu. Hatta neno likiwamo 
kinwani mwa mfalme, ikashuka sauti katika 
mbinguni. Ee mfalme Nebukadnezar, kwa- 
ko lanenwa; Ufalme umekuondokea. Nao 
watakufukuza katika watu, na makao yako 
na nyama za koondeni: watakulisha majani 
kama ng’ombe, na nyakati saba zitakupitia, 
hatta utakapojua ya kwamba aliye juu ndiye 
atawalaye ufalme wa waana Adamu, humpa 
yee yote ampendaye. Dakika ileile jambo 
likatimizwa juu yake Ncbukadnezar: aka- 


fukuzwa katika watu, akala majani kama 


ng'ombe, mwili wake ukatiwa maji na uma- 
nde wa mbinguni, hatta nyele zake zikakua 
kama tai, na kucha zake kama za ndege. 
Mwisho wa siku mimi Nebukadnezar nika- 
yainua macho yangu mbinguni, akili za- 
ngu zikanirudia, nikambariki aliye juu, 


mnikamsifu, nikamheshimia, aishiye milele, 


mamlaka yake mamlaka ya milele,na ufalme 
wake kizazi na kizazi: na wakaao wote 
duniani kuhesabiwa kama si kitu: naye 


21 


Google 


DANIELI, V. 


atendaye kwa mapenzi yake katika jeshi la 
mbinguni, na wakaao duniani: wala ha- 
pana awezaye kumzuia mkono: ao kumwa- 
mbia, Wafanyaje? Wakati uleule akili 
zangu zikanirudia; na kwa utukufu wa 


CS 
Ce 


ufalme wangu heshima yangu na enzi ya- 
ngu zikanirudia; na madiwani wangu na 
wakuu wangu wakaniamkia; nikawekwa 
imara katika ufalme wangu, nikazidishiwa 

37 enzi bora. Nami sasa Nebukadnezar namsi- 
fu, namtukuza, namheshimia Mfalme wa 
mbingu, kazi zake zote kweli, na njia zake 
hukumu: nao waendao na kiburi ‘aweza 
kuwashusha. 

V. Belshazar mtalme akawafanyia karamu 
kubwa wakuu wake elfu, akanywa mvinyo 

2 mbele yao elfu.  Belshazar alipokionja 
mvinyo akaamuru wavilete vyombo vya 
thahabu, na vya fetha, baba yake Nebukad- 
nezar alivyovitwaa katika hekalu la Yeru- 


e 
w 


salemi; wapate mfalme, na wakuu wake, na 
wakewe, na masuria yake, kuvinywea. 


Co 


Bassi wakavileta vyombo vya thahabu, 
vilivyotwaliwa katika hekalu la nyumba ya 
9) 


Google 


wre 


ww 


DANIELI, V. 


Muungu katika Yerusalemi; na mfalme na 
wakuu wake, na wakewe, na masuria yake, 
wakavinywea. Wakanywa mvinyo, wakai- 
sifu miungu ya thahabu, na ya fetha, na ya 
shaba, na ya chuma, na ya mti, na ya mawe. 
Saa ileile vikatoka vidole vya mkono wa 
mtu, vikaandika karibu na taa katika cho- 
kaa ya ukutani mwa jumba la mfalme: 
mfalme akaiona ncha ya mkono ulioandika. 
Bassi uso wake mfalme umebadilika, mawa- 
zo yake yakamfathaisha, hatta mafungo ya 
viuno vyake yakalegea, na magote yake 
7 yakagonganagongana. Mfalme akalia na 
nguvu kuwaleta wanajimu, na Wakasidi, 
na wabashiri. Mfalme akanena, akawaa- 
mbia wenyi hekima wa Babel, Awaye yote 
atakayesoma andiko hili, na kanionyesha 
tafsiri yake, atavikwa porfuro, na mkufu wa 
thahabu shingoni mwake, naye atakuwa 
mtawala wa tatu katika ufalme. Bassi we- 
nyi hekima wote wa mfalme wakaja wasi- 
weze kalisoma andiko, wala kumjulisha 
) mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belsha- 
zar akataabika sana, uso wake ukabadilika 


se? 
25 


Google 


DANIELI, V. 


kwake, wakuu wake wakafathaika. 

10 Akaja na malkia, kwa ajili ya maneno ya 
mfalme na wakuu wake, chumbani kwa ku- 
lia: malkia akanena akasema, Ee mfalme, 
uishi milele, mawazo yako yasikufashaishe, 

11 wala uso wakousibadilike. Yuko mtu ka- 
tika ufalme wako, kwake rcho ya miungu 
watakatifu; na katika siku za baba yako 
wewe nuru na kutambua na hekima, kama 
hekima ya miungu, zimeonwa kwake; aliye- 
mweka mfalme Nebukadnezar baba yako, 
Ee mfalme, baba yako, mkuu wa wachawi, 

12 wanajimu, Wakasidi, wabashiri; ikiwa robo 
bora, na elimu, va maarifa ya mtafsiri ndo- 
to, na ya kuonyesha mawosia magumu, na 
ya mfundua mafundo, zikaonwa kwake 
Danieli huyu, mfalme aliyemtaja Beltesha- 
zar: bassi Danieli aitwe, naye ataionyesha 

13 tafsiri. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya 
mfalme. Mfalme akanena akamwambia 
Danieli, Wewe Danieli yule, wa waana wa 
, mateka wa Yuda, mfalme baba yangu alio- 

4 waleta katika Uyahudi? Hatta nimesikia 
habari zako, kama roho ya miungu nawe, 

d |, 


bed 


Google 


15 


DANIELI, V. 


na nuru na kutambua na hekima bora ime- 
onwa kwako. Na sasa wenyi hekima, wa- 
najimu, wameletwa mbele yangu, wapate 
kusoma andiko hili, na kunijulisha tafsiri 
yake: wasiweze kunionyesha tafsiri yake 


16 jambo: nimi nimesikia habari zako, kama 


17 


18 


19 


Waweza kutafsiri na kufundaa mafundo, 
bassi sasa ukiweza kulisoma andiko, na 
kunijulisha tafsiri yake, utavikwa porfuro, 
na mkufu wa thahabu shingoni mwako, na- 
we utakuwa mtawala wa tatu katika ufa- 
lme. 

Danieli akajibu akanena mbele ya mfa- 
lme, Zawadi zako ziwe kwako, ukampe mwi- 
ngine ijara yako, nami nitamsomea mfalme 
andiko, nitamjalisha tafsiri. Ewe mfalme, 
Muungu aliye juu akampa Nebukadnezar 
baba yako ufalme, na enzi, na utukufu, na 
heshima; na kwa enzi aliyompa, watu wote, 
na mataifa, na ndimi, wakatetemeka waka- 
ogopa mbele yake: apendaye kumua, hu- 
mua, apendaye kumwacha, humwacha hayi, 
apendaye kumwinua humwinua, apendaye 
kumshusha, humshusha. Lakini moyo wa- 

20 


Google 


DANIELI, V. 


ke ulipoinuliwa, na roho yake ikasitawi ku- 
tenda na kiburi, akashushwa katika kiti cha- 
ke cha kifaume, wakamtwalia utukufu wa- 
21 ke; nayeakafuknzwa katika waana Adamu; 
akausawazisha moyo wake na nyama, na 
makao yake kwa punda za mwitu: waka- 
mlisha majani kama ng'ombe, mwili wake 
ukatiwa maji na umande wa mbinguni; hat- 
ta alipojua kama Muungu aliye juu ndiye 
atawalaye katika ufalme wa waana Adamu, 


Lo 
kw 


2 huweka juu yake ampendaye yote. Nawe 
mwanawe, Ee Belshazar, hukujithili moyo, 
hatta ukiwa huli ya kuyajua haya yote; 

23 ukajiinua juu yake Bwana wa mbingu: nao 

wamevileta vyombo vya nyumba yake mbe- 
le yako, nawe, na wakuu wako, wakewo, na 
masuria yako, mmevinywea mvinyo: nawe 
umeisifu miungu ya fetha, na thahabu, 
ya shaba, na chuma, na mti, na mawe, isi- 
yoona wala kusikia, wala kujua: naye Mu- 
ungu, mkononi mwake pumzi yako, na za- 

24 ke njia zako zote, hukumtukuza: ndipo ncha 

ya mkono huu imepelekwa naye; andiko hi- 

li likaandikwa. 

26 


Google 


DANIELI, VI. 


25 Nalo andiko lililoandikwa, MENE, ME- 
26 NE, TEKEL, UPHARSIN. Hii tafsiri ya- 
ke; MENE; Muungu ameuhesabu ufalme 
27 wako, ameumaliza. TEKEL; umepimwa 
28 katika mizani, ukaonekana umepunguka. 
PERES; ufalme wako umetengwa, ukato- 
29 lewa kwa Wamedi na Waajjemi. Bassi Bel- — 
shazar akaamuru, wakamvika Danieli por- 
furo, na mkufu wa thahabu shingoni mwa- 
_ke, wakamtangazia, awe mtawala wa tatu 
katika ufalme. 
30 Usiku ule Belshazar, mfalme wa Waka- 
31 ldayo akauawa. Na Dario Mmedi akau- 
pokea ufalme, mwenyi miaka kama settini 
na mbili. 
VI. Ikampendeza Dario, aweke juu ya ufalme 
maliwali mia na asharini wawe juu ya ufa- 
2 lme wote; na juu yao wakubwa watatu, 
mmoja wao Danieli: maliwali wapate kutoa 
hesabu kwao, mfalme asipate hasara. 
3 Bassi Danieli huyu akawatangulia wakuu 
- na maliwali, kwani roho bora kwake, naye 
mfalme akathani kumweka juu ya ufalme 
4 wote. Ndipo wakuu na maliwali wakata- 
27 


Google 


DANIELI, VI. 


futa neno juu yake Danieli kwa mainbo va 
ufalme ; wasione neno wala kosa; akiwa a- 
mini, wala halikuonekana kosa wala neno 


5 baya naye. Bassi watn hawa wakasema, 


Hatutaona neno juu yake Danieli huyu, tu- 
sipoona juu yake kwa mambo ya sheria ya 


6 Muungu wake. Ndipo wakuu na maliwali 


10 


hawa wakamjia kwa tadi mfalme wakamwa- 
mbia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Wa- 
kuu wote wa ufalme, majemadari, na mali- 
wali, na madiwani, na maakida wamefanya 
shauri pamoja kuweka sheria ya kifalme, 
na kutia amri imara, yee yote atakayetaka 
haja kwa Muungu wo wote ao kwa mwana 
Adamu siku thelathini, illa kwako, Ee mfal- 
me, atatupwa tunduni mwa simba.. Haya, 
Ee mfalme, uiweke amri, ukatie andiko mu- 
huri, lisibadilike, kwa sheria ya Wamedi 
na Waajjemi, isiyopita. Bassi mfalme Da- 
rio akatia muhuri andiko na amri. Dani- 
eli alipojua ya kuwa andiko limetiwa muhu- 
ri, akaenda nyumbani; na madirisha yake 
yakiwa wazi chumbani mwake kulekea 
Yerusalemi, akapiga magote marra tatu 
28 


gle 


11 


14 


DANIELI, VT. 


killa siku, akaomba, akashukuru mbelo 
ya Muungu wake, kama alivyofanya kwa- 
nza. Bassi watu hawa wakamjia kwa tadi, 
wakamwona Danieli anataka haja, na kusi- 
hi mbele ya Muungu wake. Wakakaribia 
wakanena mbele ya mfalme kwa mambo ya 
amri ya mfalme; Hukutia amri muhuri, killa 
mtu atakayeomba kwa Muungu wo wote ao 
mwana Adamu muda wa siku thelathini 
illa kwako, Ee mfalme, atatupwa tunduni 
mwa simba? Mfalme akajibu akasema, ne- 
no hili la kweli, kwa sheria ya Wamedi na 
Waajjemi isiyopita. Wakajibu wakasema 
mbele ya mfalme, Danieli yule wa waana wa 
mateka wa Yuda, hakuangalii, He mfalme, 
wala ile amri uliyoitia muhuri, illa kuomba 
anaomba marra tatu killa siku, Bassi mfa- 
Ime aliposikia maneno akachukiwa sana na 
nafsi yake akaweka moyo wake amwokoe 
Danieli: akashughulika hatta kuchwa kwa 


]5 jua amwokoe. Nao watu hawa wakamjia 


kwa tadi mfalme, wakamwambia mfalme, 

Ujue, Ee mfalme, kama sheria ya Wamedi 

na Waajjemi, Isibadilike amri wala sheria 
29 


Go gle 


16 


17 


18 


19 


20 


Go 


DANIELI, VI. 


aifanyayo mfalme. Bassi mfalme akaamuru, 
wakamleta Danieli, wakamtupa tunduni 


mwa simba. Mfalme akanena akamwambi a 


Danieli, Muungu wako unayemtumikia da- 
yima ndiye atakayekvokoa. Likaletwa jiwe 
likawekwa kanwani mwa tundu; mfalme 
akalitia muhuri kwa muhuri yake yeye, na 
kwa muhuri ya wakuu wake; kusudi lisiba- 
dilike kwa Danieli. 

Bassi mfalme akaenda jumbani kwake, 
akafunga usiku kucha : wala vinanda haku- 
letewa: usingizi wake ukatoka kwake. 
Mfalme akaondoka assubuhi na mapema 
sana, akaenda kwa haraka kwa tundu la si- 
mba. Naye, alipofika tunduni, akamlilia 
Danieli kwa sauti ya huzuni, mfalme akane- 
na akamwambia Danieli, Ee Danieli mtumwa 
wa Muungu aliye hayi, Muungu wako, ù- 
mtumikiaye dayima, aweza kukuokoa kati- 
ka simba? Danieli akamwambia mfalme, 
Ee mfalme uishi milele. Muungu wangu 
amempeleka malaika wake, amefunga ma- 
kanwa ya simba wasinithuru: kwa kuwa 
mbele yake nimeonekana sina hatiya, wala 

30 


gle 


DANIELI, VI. 


mbele yako tena, Ee mfalme, sikukosa. 
23 Ndipo mfalme akafurahiwa sana kwa habari 

zake, akaamuru wampandishe Danieli tu- 

uduni. Bassi Danieli akapandishwa tundu- 

ni, wala mathara yo yote haikuonwa kwake, 

kwa sababu alimwamini Muungu wake. 
24 Mfalme akaamuru, wakawaleta wale watu 
waliomshtaki Danieli, wakawatupa tunduni 
mwa simba, wao, na watoto wao, na wake 
wao; simba wakawashinda, wakawavunja- 
vunja mifupa yao yote, kabla hawajafika 
chini ya tundu. 

Bassi mfalme Dario akawaandikia watu 
wote na mataifa na ndimi, wakaao katika 
26 dunia yote; Amani izidi kwenu. Nafanya 

amri, katika killa mamlaka ya ufalme wa- 


to 
Ce 


ngu watu watetemeke waogope mbele ya 
Muungu wa Danieli: kwani yeye Muungu 
aliye hayi, akaaye milele na ufalme wako 
usioharibika, na mamlaka yake hatta mwi- 
27 sho. Yeye atoaye, aokoaye, atendaye isha- 
ra na mataajabu, katika mbingu na inchi, 
aliyemwokoa Danieli mkononi mwa simba. 
98 Bassi Danieli huyu akafanikiwa katika ku- 
gl 


Google 


DANIELI, VII. 


miliki kwa Dario, na kumiliki kwa Kuro 
Mwajjemi. | | 
VII. Mwaka wa kwanza wa Belshazzar mfa- 
Ime wa Babel Danieli akaona ndoto na njozi 
za kitwa chake kitandani mwake, bassi a- 
kaandika ndoto, akatoa jumla ya maneno. 
2 Danieli akanena akasema, Naliona katika 
njozi yangu usiku, na tazama, pepo "nne za 
mbinguni zikashindana juu ya bahari kau. 
Wakatoka nyama wakubwa wa’nne bahari- 
4 ni walio mbalimbali. Wa kwanza kama si- 
mba, akawa na mabawa ya tai: nikawa niki- 


Q9 


tazama hatta mabawa yake yakang’olewa, 
akainuliwa katika inchi, akasimamishwa 
miguuni kama mwana Adamu, akapewa 
5 moyo wa mwana Adamu. Na tazama nyama 
mwgine, wa pili, kama dubu,akajiinua upan- 
de mmoja, na mbavu tatu kinwani mwake 
kati ya meno yake: wakamwambia hivi, On- 
6 doka, ukale nyama tele. Baadaye nikaona, 
na tazama mwingine, kama chui aliye na ma- — 
bawa ma’nne ya ndege mgongoni mwake ; 
nyama huyu tena alikuwa na vitwa vi’nne; 
7 akapewa mamlaka. Baadaye nikaona ka- 
32 


Google 


10 


11 


12 


DANIELI, VII. 


tika njozi za usiku, na tazama nyama wa 
"nne, mwenyi hofu na kuogofya, na bodari 
mno; akawa na meno ya chuma makubwa: 
akameza akavunjavunja, akakanyaga ma- 
salio na miguu yake; akawa mbalimbali na 
nyama zote za kwanza; akawa na pembe ku- 
mi. Nikaziangalia zile pembe, na tazama, 
ikapanda kati yao pembe ngine ndogo, 
mbele yake tatu za zile pembe za kwanza 
zikang'olewa ; na tazama, katika pembe hii 
macho kama macho ya mtu, na kanwa line- 
nalo makuu. Nikaona hatta huweka viti, 
akakaa Mzee wa siku, nguo zake nyeupe 
kama theluji, na nyele za kitwa chake ka- 
ma suffuf iliyosafika: kiti chake ndimi za 
moto, gurudumu zake moto uwakao. Mto 
wa moto ukapita ukatoka kwa mbele yake, 
elfu elfa wakamngojea, na elfu kumi marra 
elfu kumi wakasimama mbele yake, huku- 
mu ikakaa, vitabu vikafunuliwa. Ndipo 
nikatazama kwaajili ya sauti ya maneno 
makuu pembe iliyoyanena: nikatazama hat- 
ta nyama alipouawa, mwili wake ukaharibi- 
ka, ukatolewa kwa moto uwakao. Wale 
33 


Google 


DANIELI, VII. 


nyama waliosalia, wakatwaliwa mamlaka 
yao, kwani wakapewa kuongezeka katika 
13 maisha yao. Nikaona katika njozi za usiku, 
na tazama, akaja, aliyefanana na mwana 
Adamu, na mawingu ya mbingu, akamjia 
14 Mzee wa siku, wakamkaribisha mbele yake. 
Akapewa mamlaka, na utukufu, na milki, 
watu wote, na mataifa, na ndimi, wamtu- 
mikie, mamlaka yake mamlaka ya milele, 
isiyopita, na milki yake isiyoharibika. 
15 Mimi Danieli nalihuzunika rohoni mwa- 
ngu kati ya mwili, njozi za kitwa changu 
16 zikanifathaisha. Nikamkaribia mmoja wao 
waliosimama karibu, nikamwuliza maana 
yake haya yote. Bassi akaniambia, akani- 
17 julisha tafsiri ya mambo haya. Nyama 
hawa wakubwa, walio wa’nne, wafalme 
18 wa’nne watakaoondoka katika inchi. La- 
kini watakatifu wake Aliye juu wataupokea 
ufalme, wataumiliki milele, hatta milele na 
19 milele. Tena nikataka kujua maana yake 
nyama wa /'nne, aliyekuwa mbali nao wote 
wenziwe, mwenyi hofu mno, meno yake chu- 
ma, na makucha yake shaba: akameza, na 


34 


Google 


to 


DANIELI, VIT. 


kuvunjavunja na kukanyaga masalio na mi- 
guu yake. Na ya pembe kumi za kitwani 
mwake, na ile ngine iliyopanda, mbele yake 
tatu zikaanguka: hatta pembe ile yenyi 
macho, na kanwa lililonena makuu, na uso 
wake hodari kuliko wenzake. Nikaona pe- 
mbe ileile ikafanya vita na watakatifu, 
ikawashinda; hatta alipokuja Mzee wa siku, 
watakatifu wake aliye juu wakapewa huku- 
mu, wakati ukawadia watakatifu wakami- 
hki ufalme. Ndivyo alivyosema, nyama 
wa 'nne atakuwa ufalme wa 'nne katika 
inchi, utakaokuwa mbalimbali na falme 
zote, na kuimeza inchi yote, na kuikanyaga, 
na knivunjavunja. Na pembe kumi kati- 
ka ufalme huu wafalme kumi watakaopanda: 
na mwingine atapanda nyuma yao; naye 
atakuwa mbalimbali nao wa kwanza, naye 
atatiisha wafalme watatu. Naye atasema 
maneno juu yake Aliye juu, atawathoofisha 
watakatifu wake Aliye juu, na atatumaini 
kubadili wakati na sheria : nao watatolewa 
mkononi mwake hatta muda na muda mbili 
na nuss u muda. Lakini hukumu itakaa, 


o~ 
oe 


Google 


DANIELI, VIII. 


naye atatwaliwa mamlaka, kupoteza na ku- 


ho 
“I 


haribu hatta mwisho. Na ufalme, na ma- 
mlaka, na ukuu wa ufalme chini ya mbi- 
ngu pia, watapewa watu wa watakatifu 
wake Aliye juu, ufalme wake ufalme wa 
milele, na milki zote watamtumikia, wata- 
28 mtii. Hatta hivi mwisho wa neno. Na- 
mi Danieli mawazo yangu yakanifathaisha 
sana, uso wangu ukanigeukia, nikaliweka 
jambo moyoni mwangu. 
VIII. Mwaka wa tatu wa kumiliki kwa mfa- 
Ime Belshazar njozi ikanitokea mimi Danie- 


ta 


2 li baada yake ile iliyonitokea kwanza. Ni- 


kaona katika njozi; ikatukia, nilipoona, 
nipo Shashan jumbani, katika ufalme wa 
.Elam; nikaona katika njozi, nikawa kari- 
3 bu na mto Ulai. Bassi nikayainua macho 
yangu, nikaona, na, tazama, kuna kondoo 
mume amesimama mbele ya mto, mwenyi 
pembe: na zile pembe ndefu; lakini moja 
ndefu kuliko ya pili, nayo ndefu ikapanda 
4 baadaye. Nikamwona kondoo mume akisu- 
kuma kwa magaribi, na kwa kaskazini, na 
kwa kusini; wasiweze pyama wote kusima- 
36: 


Google 


DANIELI, VIII. 


ma mbele yake, wala kuokoa katika mkono- 
ni mwake; illa akatenda kwa nia yake, 
akawa mkubwa. 

Nami nilipokifahamu, tazama, bebera a- 


cr 


katoka magaribi usoni mwa dunia pia, asi- 

guse inchi: naye bebera mwenyi pembe 
6 mashuhuri kati ya macho yake. Akamjia 
kondoo mume mwenyi pembe niliyemwona 
akisimama mbele ya mto, akaenda mbio 
juu yake na ghathabu ya nguvu zake. Ni- 
kamwona akimkaribia kondoo mume, aka- 


~J 


mwonea hasira, akampiga kondoo mume, 
akamvunja pembe zake mbili; wala kondoo 
mume hakuwa na nguvu asimame mbele 
yake, akamtupa chini katika inchi, akamka- 
nyaga: wala hapana wa kumwokoa kondoo 


CO 


mume mkononi mwake. Bassi bebera yu- 
le akakua sana: na alipokuwa hodari, pe- 
mbe kubwa ikavunjika; na mahali pake zi- 
katoka ’nne mashuhuri kwa pepo ’nne za 
9 mbingu. Katika moja yao ikatoka pembe 

ndogo iliyokua mno, kwa kusini, na kwa 
JO mashariki, na kwenyi uzuri. Ikakua juu ya 
jeshi la mbingu; ikaangusha chini katika 

37 


Google 


DANIELI, VIII. 


11 jeshi na nyota, ikazikanyaga. Kutukuka 
akatukuka hatta juu yake mkuu wa jeshi, 
nayo ya killa siku akaondolewa, pakaangu- 

12 shwa pahali pa patakatifu pake. Jeshi 
likatolewa juu yake ya killa siku kwa maa- 
na ya kosa, likaitupa kweli chini katika 
iwchi; likatenda kazi likafanikiwa. 

13 Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja kuse- 
ma, na mtakatifa mwingine akasema naye 
fullani aliyenena, Hatta lini njozi yake ya 
killa siku, na kosa la uharibifu kutoa na 
patakatifu na jeshi hatta kukanyagwa chi- 

Jt ni? Akaniambia, Hatta siku elfeen na mia 
tatu; ndipo patakatifu patatakasika. 

15 Ikawa mimi, mimi Danieli, nilipoiona njo- 
zi, nikaitafuta maana, ndipo, tazama, kuoli- 
simama mbele yangu kama mfano wa mwa- 

16 na Adamu. Nikasikia sauti ya mwana A- 
damu kati ya Ulai, iliyoita ikasema, Gabri- 

17 cli, umjulishe huyu njozi. Bassi alikaribia 
niliposimama: naye alipokuja, nikaogopa, 
nikaanguka usoni pangu : naye akaniambia, 
Utambue, Ee mwana Adamu: kwani hatta 

18 wakati wa mwisho njozi. Bassi alipokuwa 


08 


Google 


19 


tN 
or 


23 


DANIELI, VIII. 


akisema nami, nalikuwa na usingizi mzito 
fulifuli katika inchi: naye akanigusa akani- 
simamisha kusimama. Naye akasema, ta- 
zama, nitakujulisha nini itakayokuwa mwi- 
sho wake hasira, kwani kwa muhulla iliyo- 
amriwa mwisho. Kondoo mume uliyemwo- 
na mwenyi pembe wafalme wa Umedi na 
Ajjemi. Naye bebera mfalme wa Uyonani: 
na. pembe kubwa kati ya macho yake mfa- 
Ime wa kwanza. Na kwa kuvunjika ile, 
zikiwa zimesimama 'nne mahali pake, fa- 
Ime 'nne zitasimama kutoka taifa lile, zisi- 
we na nguvu zake. Na wakati wa mwisbo 
wa milki yao, watakapotimia wakosao, mfa- 
Ime mwenyi uso mkali, na kutambua mafu- 
mbo, atasimama. Na uwezo wake utaku- 
wa hodari, illa si kwa nguvu zake mwenye- 
we: kwaajabu ataharibu, na kufanikiwa na 
kutenda, naye atawaharibu wenyi nguvu na 
watu wa watakatifu. Na kwa mashauri 
yake tena atafanikisha hila mkononi mwa- 
ke; naye atatukuka moyoni mwake, na kwa 
raha atawaharibu wengi: naye atasimama 
juu yake mkuu wa wakuu; lakini atavunji- 


.. 
39 


Google 


DANIELL, IX. 


23 ka pasipo mikono. Na njozi ya jioni na assu- 
buhiiliyonenwa, kweli; bassi uifunge njozi, 

27 kwani ya siku nyingi. Nami Danieli nika- 
zimia, nikaugua siku ; baadaye nikaondoka, 
nikatenda shughuli za mfalme ; nikashan gaa 
kwa njozi, asitambue hatta mtu. 

IX. Mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa 
Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyewe- 
kwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo; 

2 mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mi- 
mi Danieli nikatambua nayo maandiko he- 
sabu ya miaka, kama neno la Yahuwa lili- 
vyomjia Yeremia nabii, aitimize miaka sa- 

3 bwini katika ukiwa wa Yerusalemi. Nika- 
mwekea Yahuwa Muungu uso wangu kuta- 
ka kwa sala, na kwa kuombea, na kwa ku- 

4 funga, na kwa sako, na kwa majifu. Ni- 
kamwombea Yahuwa Muungu wangu, ni- 
katenda kuungama kwangu, nikasema, Ee 
Yahuwa, Muungu mkuu na mwenyi kuogo- 
fya, ashikaye agano na rehema kwao wa- 
mpendao, na kwao washikao amri zake; 

9 tumekosa, tumefanya thambi, tumetenda 
uovu, tumeasi, hatta kwa kuziacha amri za- 


40 


Google 


DANIELI, IX. 


6 ko na hukumu zako: wala hatukuwasikiliza 


10 


1] 


12 


watumwa wako, manabii, waliosema kwa 
jina lako na wafalme wetu, na wakuu wetu, 
na baba zetu, na watu wote wa inchi. Ee 
Yahuwa kwako haki, kwetu kutahayarika 
uso, kama leo hii; kwa watu wa Yuda, na 


kwa wakaao Yerusalemi, na kwa Israeli 


wote karibu na mbali, katika inchi zote u- 
likowafukuza, kwa ajili ya kosa lao, walio- 
kukosea. Ke Yahuwa kwetu kutahayarika 
uso, kwa wafalme wetu, na kwa wakuu we- 
tu, na kwa baba zetu, kwa sababu tumeku- 
kosea. Kwa Bwana Muungu wetu rehema 
na kusamehe, tukiwa tumemwasi; wala ha- 
tukutii sauti yake Bwana Muungu wetu, tu- 
ende katika sheria zake, alizoziweka mbele 
yetu na watumwa wake manabii. Hatta 
Israeli wote wamekosa katika sheria yako, 
hatta kwa kuondoka, wasitii sauti yako; 
kwa hiyo laana imemwagika juu yetu, na 
kiapo kilichoandikwa katika torati ya Musa 
mtumwa wa Muungu, kwa sababu tume- 
mkosea. Naye ameyatimiza maneno yake 
aliyoyanena juu yetu, na juu ya waamuzi wc- 
41 


Google 


DANIELI, IX. 


tu waliotuamua,kwa kutuletea maovu ma- 
kuu; kwani chini ya mbingu pia haikute- 

13 ndeka, kama ilivyotendeka juu ya Yerusa- 
lemi. Kama ilivyoandikwa katika torati ya 
Musa, mabaya haya yote yametujia: illakini 
hatukumsihi uso Yahuwa Muuugu wetu tu- 
pate kugeuka katika maovu yetu, na kuta- 

14 mbua kweli yako. Bassi Yahuwa ameuvizia 
uovu, ametuletea: kwani Yahuwa Muungu 
wetu mwenyi haki katika kazi zake zote 

15 anazozitenda: kwani hatukumtii sauti. Na 
sasa, Be Yahnwa Muungu wetu, uliyewa- 
leta watu wako katika inchi ya Misri na 
mkono wa nguvu, ukajipatia sifa kama leo 
hii; tumekosa, tumetenda vibaya. 

16 Ee Yahuwa, kwa haki yako yote, naku-. 
sihi, hasira yako na ghathabu yako igeuke 
katika mji wako Yerusalemi, mlima mtaka- 
tifu wako: kwani kwa thambi zetu na kwa 
maovu ya baba zetu, Yerusalemi na watu 
wako wamekuwa shutumu kwa wote pande 

17 zetu zote. Bassi sasa, Ee Muungu wetu, 
usikie sela ya mtumwa wako na kuomba 
kwake, na uso wako uangaze juu ya pata- 


42 


Google 


19 


21 


DANIELI, IN. 


katifu pako panapo ukiwa kwa ajili yake 
Yahuwa. Ee Muungu wangu, uiname sikio 
lako, ukasikie, ufunue macho yako ukaone 
ukiwa wetu na mji, lilimoitwa jina lako, 
kwani si kwa haki yetu, illa kwa rehema 
zako zilizo kuu twakutolea kuomba kwetu 
mbele yako. Ee Bwana, sikia; Ee Bwana, 
samehe; Ee Bwana, sikia, tenda; usikawie 
kwa ajili yako wewe, Ee Muungu wangu: 
kwani mji wako na watu wako wanakwitwa 
kwa jina lako, Nami nikinena nikiomba, 
nikiungama thambi yangu, na thambi ya 
watu wangu Israeli, nikitoa kuomba kwangu 
mbele ya Yahuwa Muungu wangu kwa mli- 
ma mtakatifu wa Muungu wangu; ndipo 
nikinena katika kuomba, hatta yule mtu 
Gabrieli, niliyemwona katika njozi mwanzo, 
akipelekwa kuruka upesi, akanigusa ka- 
ma wakati wa sadaka ya jioni. Akanijuli- 
sha, akazumgumza nami, akasema, Ee Dani- 
eli, nimetoka sasa nikupe akili za katambua. 


23 Mwanzo wa kuomba kwako neno likatoka, 


nami nimekuja kuonyesha; kwani wewe 
mtu wa kutamanika: bassi utambue jambo, 
AS 


Google 


DANIELI, X. 


24 ukafahamu njozi. Juma sabwini zimeku- 
sudiwa juu ya watu wako, na juu ya mji 
wako mtakatifu, kukomesha makosa, na 
kutia muhuri thambi, na kufanya upatani- 
sho wa uovu, na kuleta haki ya milele, na 
kufunga njozi na nabii, na kumtia mafuta 

25 Mtakatifu wa Watakatifu. Ujue bassi, u- 
katambue, tangu kutoka neno la kuurudi- 
sha na kuujenga Yerusalemi hatta Masiya. 
Mkuu, juma saba, na juma settini na mbili: 
mtaa utarejea utajengwa, na ukuta hatta 

20 wakati wa shidda. Na baada ya juma set- 
tini na mbili Masiya atakatika, wala haita- 
kuwa kwake: na watu wa jemadari ataka- 
yekuja watauharibu mji, na patakatifu; na 
mwisho wake kwa gharika, na hatta mwi- 

27 sho wa vita ukiwa umekusudiwa. Naye a- 
takaza agano na wengi kwa juma moja: na 
kati ya juma atakomesha thabihu na sada- 
ka, na kwa mabawa ya machukizo mfanya 
ukiwa, na hatta ukomo nao ulioamuriwa u- 
tamwagika juu yake mwenyi ukiwa. 

X. Mwaka wa tatu wa Kuro mfalme wa Aj- 
jemi Danieli, mwenyi jina la Belteshazar 


44 


Google 


Dp 


3 


7 


8 


DANIELI, X. 


akafunuliwa neno; nalo kweli, lakini wakati 
ulioamriwa mkubwa: naye akalitamboa ne- 
no, akaifahamu njozi. Siku zile mimi Da- 
nieli nalikuwa nikikaa matanga juma tata 
nzima. Sikula mkate wa kutamanika, wa- 
la nyama wala mvinyo haikuja kanwani 
mwangu, wala sikujitia mafuta kabisa, hat- 
ta juma tatu nzima zilipotimia. Na siku 
ya aroba asharin ya mwezi wa kwanza ni- 
lipokuwako kando la mto mkubwa, ndio 
Hiddekel; ndipo nikayainua macho yangu, 
nikaona, na, tazama, mtu mmoja aliyevikwa 
kitani, na viuno vyake vimefungwa na tha- 
habu safi ya Ufaz: mwili wake tena kama 
tarshisbi, na uso wake kama kuonekana 
umeme, na macho yake kama taa za moto, 
na mikono yake na miguu yake kama rangi 
ya shaba iliyokatuka, na sauti ya maneno 
yake kama sauti ya makutano. Nami 
Danieli peke yangu nikaiona njozi : kwani 
watu waliokuwa nami hawakuiona njozi: 
lakini tetemeko kuu likawaangukia, bassi 
wakakimbia wajifiche. Nami nikaachwa 
peke yangu, nakaiona njozi hii kuu, wala 
45 


Google 


hizikusalia nguvu ndani yangu: kwani 
uzuri wangu umebadilika mwangu kuwa 
9 uharibifu, wala sikuwa na nguva. Illa 
sauti ya maneno yake nikaisikia: nami 
niliposikia santi ya maneno yake, ndipo 
nikawa na usingizi mkuu fulifuli, na uso 
wangu umelekea inchi. 
10 Natazama, mkono ukanigusa, ulioniweka 
katika magote na vitanga vya mikono. 
11 Akaniambia, Ee Danieli, mtu wa kutama- 
nika, utambue maneno nikuambiayo, na 
kusimama usimame: kwani kwako sasa 
nimepelekwa. Alipolinena neno hili kwa- 
12 ngu, nikasimama nikitetemeka. Bassi a- 
kaniambia, Usiogope, Danieli: kwani tangu 
siku ya kwanza ulipotia moyo wako uta- 
mbue, ukajiathibu mbele ya Muungu wako, 
maneno yako yamesikiwa, nami nimekuja 
13 kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu 
wa ufalme wa Ajjemi akanizuia siku asha- 
rini na moja: na, tazama, Michaeli, mmoja 
wa wakuu, akaja kunisayidia; nikakaa huko 
14 na wafalme wa Ajjemi. Sasa nimekuja ni- 
kutambulishe yatakayowapata watu wako 
46 


Google 


16 


17 


18 
19 


20 


DANIELI, X. 
siku za mwisho: kwani njozi bado ya siku. 
Naye aliponiambia maneno kama haya, ni- 
kageuza uso wangu chini, nikawa bubu. 
Na, tazama, kama mfano wa waana wa 


Adamu akanigusa midomo yangu: ndipo 
nikafupua kanwa langu, nikanena, nikase- 


‘ma naye aliyesimama mbele yangu, Ke 


Bwana wangu, kwa njozi huzuni zangu zi- 
menigeukia, wala sina nguvu tena. Kwa- 
ni awezaje mtumwa huyu wa kwana wangu 
kusema na huyu Bwana wangu? Kwani 
kwangu mimi, marra hazikusalia nguvu 
mwangu, wala pumzi haikukaa mwangu. 
Bassi akaja tena akanigusa kama mfano wa 
mwana Adamu, naye akanitia nguvu. Aka- 
sema, Ee mtu wa kutamanika, usiogope: 
amani kwako, uwe na nguvu, hatta, uwe 
na nguvu. Na aliposema nami, nikatiwa 
nguvu, nikasema, Bwana wangu aseme; 
kwani umenitia nguvu. Bassi akasema, 
Wajua sababu gani nimekujia? na sasa 
nitarudi nipigane na mkuu wa Ajjemi: 
nami nitakapotoka, tazama, mkuu wa Uyo- 
nani atakuja. Lakini nitakuonyesha yali- 
47 


Google 


DANIELI, XI. 


yoandikwa katika maandiko ya kweli: wala 
hapana ajitiaye nguvu kwa mambo haya, 
illa Mikaeli, mkuu wenu. 

XI Tena mimi mwaka wa kwanza wa Dario 

Mmedi, mimi nikasimama nimthubutishe, 
2 nimtie nguva. Na sasa nitakuonyesha ya- 
liyo kweli. Tazama, watasimama bado 
wafalme watatu katika Ajjemi; naye wa 
"nne atawapita wote kwa utajiri: na kwa 
nguvu zake atawaleta wote na utajiri wake 
3 juu ya ufalme wa Uyonani. Na mfalme 
-hodari atasimama, atakayetawala na ma- 
 mlaka kuu, na kutenda kwa mapenzi yake. 
4 Naye atakaposimama, ufalme wake utavu- 
njika, utatawanyika kwa pepo 'nne za mbi- 
ngu; wala si kwa watoto wake, wala kwa 
mamlaka yake aliyoitawala: kwani ufalme 
wake uta’ngolewa hatta kwao wangine wa- 
sio wale. 

5 Na mfalme wa kusini atakuwa hodari, na 
wa wakuu wake; naye atakuwa hodari ku- 
liko yeye, naye atakuwa na mamlaka; ma- 

6 mlaka yake mamlaka kuu. Na mwisho wa 
miaka watasharikiana, kwani binti mfalme 

48 


Google 


7 


8 


9 


10 


11. 


12 


DANIELI, XI. 


wa kusini atamjia mfalme wa kaskasini ku- 
fanya mapatano, lakini binti hatazishika 
nguvu za mkono; wala mfalme hatasimama, 


: wala mkono wake: lakini yule binti atatole- 


wa, nao waliompeleka, naye aliyemzaa, naye 
aliyemtia nguvu zamani zao. Lakini kati- 
ka tawi la mizizi yake atasimama mahali 
pake, atakayekuja na jeshi, na kuingia 
ngome ya mfalme wa kaskazi, na kutenda 
juu yao, na kushinda: naye atachukua te- 
na mateka hatta Misri miungu yao pamoja 
na wakuu wao, na vyombo vya kutamanika 
vya fetha na vya thahabu; naye atakaa 
miaka zayidi ya mfalme wa kaskazi. Bassi 
mfalme wa kusini atakuja kwa mamlaka,’ 
atarudi inchi yake yeye. Lakini waanawe 
watakasirika, watakusanya wingi wa maje- 
shi makuu: na hakika atakuja atakayegha- 
rika na kupita: ndipo yule atarudi ataamka 
hatta ngomeni mwake. Naye mfalme wa 
kusini ataingiliwa na ghathabu, atatoka 
atapigana naye, na. mfalme wa kaskazi- 
ni, naye atatoa jeshi kubwa; lakini jeshi 
litatolewa mkononi mwake. Atakapokwi- 
49 


Google 


DANIELI, XI. 


sha kuchukua lile jeshi, moyo wake utainu- 
liwa; naye ataangusha elfu kumi, asionge- 

13 zeke nguvu. Kwani mfalme wa kaskazini 
atarudi, atatoa jeshi kubwa kuliko lile la 
kwanza, naye hakika atakuja mwishoni 
mwa wakati, ndio miaka, na jeshi kubwa 
14 na utajiri mwingi. Na nyakati zile watasi- 
mama wengi juu yake mfalme wa kusini: 
tena waana wenyi jeuri wa watu wako wa- 
tajiinua kutimiza njozi ; lakini wataanguka. 

15 Bassi mfalme wa kaskazini atakuja, na ku- 
fanya kilima, na kuuteka mji wa maboma: 
wala selaha za kusini hazitashinda, wala 
watu wa uteule wake, wala nguvu za ku- 

16 shindana. Lakini yeye, ajaye juu yake, 
atatenda kwa mapenzi yake yeye, wala ha- 
pana atakayesimama mbele yake: naye 
atasimama katika inchi ya uzuri, itakayo- 

17 haribika na mkono wake. Naye tena ata- 
ukaza uso kuingia na nguvu za ufalme wa- 

ke wote, na mapatano naye; ndivyo ata- 
kavyotenda: naye atampa binti ya waana- 
wake, kumharibu: lakini hatasimama, wala 

18 kumsayidia. Baada yake atageuza uso wa- 

50 


Google 


19 


20 


21 


22 


93 


DANIELI, XI. 


ke kwa visiwa, atavitwaa vyingi: lakini je- 
madari kwake ataikomesha aibu aliyoileta; 
sembuse aibu yake yeye atamrudishia mwe- 
nyewe. Ndipo atageuza uso wake kwa 
ngome ya inchi yake mwenyewe: lakini 
atajikwaa ataanguka, asionekane. Bassi 
mmoja atasimama mahali pake apitishaye 
mtoza ushuru juu ya utukufu wa ufalme: 
lakini katika siku haba tu ataharibika, si 
kwa hasira, wala kwa vita. Na mahali 
pake atasimama mnyonge, asiyepewa nao 
heshima ya ufalme: lakini ataingia kwa 
amani, atapata ufalme kwa kujipendekeza. 
Na kwa mikono ya gharika watagharikiwa 
katika mbele yake, watavunjika ; hatta na- 
ye mkuu wa agano. Na baada yake agano 
naye atatenda kwa hila: kwani atapanda, 


24 atakuwa hodari na watu haba. Ataingia 


29d 


kwa amani hatta paliponona pa ufalme; 
naye atatenda wasiyoyatenda baba zake, 


wala baba za babaze; atawatawanyia ma- | 


pato na mateka na utajiri: naye ataziwazia 

ngome mawazo yake, hatta kwa muhulla. 

Naye ataamsha uwezo wake, na ushujaa 
51 


Google 


DANIELI, XI. 


wake juu yake mfalme wa kusini kwa jeshi 
kubwa; naye mfalme wa kusini atakasiri- 
shwa kwa vita na jeshi kubwa sana na ho- 
dari, asisimame: kwani watamwazia ma- 
26 wazo. Hatta walishwao na sehemu ya cha- 
kula chake watamharibu, na jeshi lake lita- 
gharikiwa: na wengi watalala wameuawa. 
27 Na wafalme hawa wote wawili mioyo yao 
kufanya mathara, nao watasemana uwongo 
mezani pamoja; isifanikiwe: kwani bado 
28 mwisho wakati ulioamriwa. Ndipo ataru- 
di inchi yake na utajiri mwingi; na moyo 
wake juu yake agano takatifu; naye atate- 
29 nda, na kurudi inchi yake yeye. Wakati 
ulioamriwa, atarudi, atakuja njia ya kusini ; 
lakini hali yake ya kwanza, sivyo ya pili. 
30 Kwani merikebu za Kittim zitakuja juu 
yake: bassi atahuzunika, atarudi, atagha- 
thabika juu yake agano takatifu: ndivyo 
atakavyotenda ; kurudi atarudi, naye ata- 
watazamia nao waliachao agano takatifu. 
31 Na mikono itasimama upande wake, nao 
watatia unajisi patakatifu pa nguvn, watai- 
ondoa ya killa siku nao wataliweka chukizo 
92 


Google 


DANIELI, XI. 


32 la ukiwa. Nao watendao maovu juu yake 
agano atawapotosha kwa maneno ya kujipe- 
ndekeza: illakini watu wamjuao Muungu 

33 wao watakuwa na nguvu, watatenda. Nao 
wenyi hekima katika watu watafundisha 
wengi: illa wataanguka na upanga, na moto, 

_34 na utumwa, na mateka, siku nyingi. Bassi 
watakapoanguka watasayidiwa na msaada 
kidogo: lakini wengi wataambatana nao 

35 kwa maneno ya kujipendekeza. Na katika 
wao wenyi hekima wataanguka wangine, 

“kuwajaribu nao, na kuwatakasa, na kuwasa- 
fisha, hatta wakati wa mwisho: kwani bado 
ya wakati ulioamriwa. 

36 Na mfalme atatenda kwa mapenzi yake ; 
atajiinua atajivuna juu ya killa muungu, 
naye atanena ya ajabu juu yake Muungu wa 
miungu, naye atafanikiwa hatta ghathabu 
itimizwe : kwani yaliyoyakiniwa yatafanyi- 

87 ka. Wala hatamwangalia Muungu wa ba- 
ba zake, wala aliyetamanika na waanawake, 
wala kumwangalia muungu wo wote: kwa- 

38 ni atajituküza juu yote. Lakini mahali pa- 
ke atamheshimu muungu wa ngome, na 

93 


Google 


/ 


DANIELI, XI. 


muungu wasiyemjua baba zake atamheshi- 
mu na thahabu na fetha na johari na yali- 
39 yotamanika. Ndivyo atakavyotenda katika 
ngome za maboma na muungu mgeni, ata- 
kayemwungama atamwongezea utukufu: 
naye atawapa kumiliki wengi,na kuwagawia 
40 inchi ijara. Na wakati wa mwisho mfalme 
wa kusini atamsukuma: na mfalme wa ka- 
skazini atakuja juu yake kama tufanu, na 
magari, na wapanda frasi, na merikebu 
nyingi; ataziingia inchi, atagharika na ku- 
41 pitajuu. Ataiingia inchi ya uzuri, nyingi 
zitaangushwa: lakini hizi zitaokoka mko- 
noni mwake, Edom, na Moab, na wa kwa- 
nza wa waana wa Ammon. l 
42 Atatoa tena mkono wake juu ya inchi: wala 
43 inchi ya Misri haitaokoka. Lakini ataku- 
wa na nguvu juu ya hazina za thahabu na 
za fetha, na juu ya vitu vya thamani vyote 
vya Misri: nao Walibua na Wakushi nyayo- 
44 ni mwake. Lakini habari zitokazo masha- 
riki na kaskazini zitamtaabisha: kwa ajili 
hii atatoka na ghathabu kuu, aharibu, aka- 
45 waondolee wengi mbali. Naye atapanda he- 
Of 


Google 


DANIELI, XII. 


ma zake za kifaume kati ya bahari katika 
mlima mzuri wa utukufu; lakini atagalimika 
na ajali yake, wala hapana atakayemsayidia. 
XII. Wakati ule Mikaeli atasimama, jemadari 
mkubwa asimamaye kwa waana wa watu 
wako: utakuwa na wakati wa taabu, kama 
usivyokuwa toka kuwa taifa hatta wakati 
uleule: na wakati ule watu wako wataoko- 
ka, killa atakayeonwa ameandikwa kitabuni. 

2 Na wengi wao walalao katika mavumbi ya 
inchi wataamka, wangine kwa maisha ya 
milele, na wangine kwa aibu na kutharau- 

3 liwa milele. Nao waalimu wata’ngaa kama 
mwanga wa mbingu; nao waongoao wengi 
kwa haki kama nyota milele na milele. 

4 Lakini wewe, Ee Danieli, uyafunge maneno, 
ukatie muhuri kitabu, hatta wakati wa mwi- 
sho: wengi watakimbia huko na huko, na 
elimu itaongezeka. 

5 Bassi mimi Danieli nikaona, na, tazama, 
wakasimama wawili tena, mmoja upande 
mmoja kwa mdomo wa mto, na mmoja upa- 

6 nde wa pili kwa mdomo wa mto. Akamwa- 
mbia yule mtu aliyevikwa kitani juu ya maji 

59 


Google 


7 


DANIELI, XII. 


ya mto, Hatta lini mwisho wa maajabu haya? 
Nikamsikia yule mtu aliyevikwa kitani juu 
ya maji ya mto, alipoinua mkono wake wa 
kuume, na mkono wake wa kushoto mbi- 
nguni, akaapa kwaye aishiye milele, kama 
kwa muda, na muda mbili, na nuss u muda; 
naye atakapokuwa amekwisha kuzitawanya 
nguvu za watu watakatifu, haya yote yatati- 
mia. Nikasikia, nisitambue: ndipo nikase- 
ma, Ee Bwana wangu, nini mwisho wa haya? 


9 Akasema, Nenda zako, Danieli: kwani ku- 


fungwa maneno na kutiwa muhuri hatta 


10 wakati wa mwisho. Wengi watatakasika, 


11 


12 
13 


na watasafika, na watajaribiwa; lakini wa- 
ovu watatenda maovu, wala hapana wa 
waovu watakaotambua; illa wenyi hekima 
watatambua. Na tangu wakati ya killa 
siku itakapoondolewa, na kulipandisha chu- 
kizo la ukiwa, siku elfu na miteen na tissaini. 
Heri angojaye, afikaye siku elfo na mia 
tatu na thelathini na tano. Lakini nenda 
zako wewe hatta mwisho: nawe utastarehe, 
na kusimama katika sehemu yako mwisho 
wa siku. 
56 


Google 


Digitized b = IC Original from 
mean Google HARVARD UNIVERSITY 


